C YEGOR  DOSBARTH  GWLEDIG  PENLIYN. 
ADRODDIAD 
Y 

SWYDDOG  MEDDYGOL 


ar 


SI5  t ::*D  GIF-  HEAL  .. 
3 E C E I V E D 

1 7 JULS962  | 


GYFLFR  IECHYD  Y DOSBARTH . 

Sr.  Cadeirydd,  Boneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  adroddiad  ar  gyflwr  iechyd  y dosbarth  am  y flwyddyn  yn 
diweddu  Jlain  Rhagfyr  1961. 


Yr  oedd  amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o'r  boblogaeth  ganol  y 
flwyddyn  5G  yn  fwy  nag  yn  I960;  ond  bu  lleihad  o 10  yn  nifer  y bywanedig  dros  yr  un  cyl'nod. 
Cafwyd  dau  faban  marwanedig  lie  nad  oedd  un  yn  I960.  Nid  oedd  un  achos  o farwolaeth  mam 
ar  enedigaeth  plentyn,  ac  ni  Yu  un  plentyn  dan  flwydd  oed  farw. 

Nifer  y marwolaethau  am  y flwyddyn  oedd  54  (50  yn  I960),  a bu  5 o'r  rhai 
hyn  farw  o'r  cancr.(l  yn  I960;  4 yn  1959)*  Nid  oedd  un  marwolaeth  oherwydd  darfodedigaet" 


Ni  hysbyswyd  un  achos  newydd  o ddarfodedigaeth  yr  ysgyfaint,  ond  cafwyd  un 
achos  anysgyfeiniol. (Dim  yn  i960) 

Hysbyswyd  pum  achos  o'r  pas,  a haint  o'r  frech  goch  yn  cyfxif  am  185  o achosi  " 
Ni  hysbyswyd  unrhyw  af iechyd  heintus  arall. 

Bu  ychydig  blant  yn  sal  ar  ol  bwyta  cinio  mewn  ysgol  gynradd  yn  ystod  y 

flwyddyn . 

Dengys  y darlun  cyffredinol  fod  cyflwr  iechyd  y gymdeithas  yn  dda. 

Hoffwn  ddiolch  i Mr.  Griffiths,  yr  Arolygydd  Iechyd,  am  ei  gymorth  gwerthfawr, 
ac  i Mr.  Humphreys  a'r  Swyddogion  eraill  am  eu  cydweithrediad  cyfeillgar. 

Yr  eiddoch, 

D.  FELIX  RICHARDS. 

M.A. ,M.B. ,B.Chir. , M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H.,  D.T.M.&  H. , D.(0bst.),  R.C.O.G. 


ADRODDIAD  BLYNYDDOL  SWYDDOG  MEDDYGOL  Y CYNGOR  AM  I96I. 
CYFFREDINOL. 

Arwynebedd  y Dosbarth s 
Gwerth  Trethiannols 

Poblogaeth  (Ffigyrau'r  Cofrestrydd  Cyffredinol): 

Nifer  y tai  annedds 
Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunts 


98,469  o aceri, 

£15,577. 


2780 

906 

£50.  12.  5. 


GMGDIGAETHAU. 


Byw  a marwanedig  45 
Bywanedig  45 
Marwanedig  Gwryw  Benyw 

11  2 

Marwanedig  yn  ol  mil  o boblogaeth  0.71. 
Marwanedig  yn  ol  mil  genedigaethau  (byw  a marwanedig)  44«44 
Genedigaethau  yn  ol  mil  o boblogaeth:  15.46 

19.06 


I960. 


GENEDIGiiSTHAU. 


Bywanedig: 


Gwryw 


Benyw 


Cyfanswm 


Cyfreithlon: 
Anghyfrei thlon : 


21  21  42 
1-1 


Genedigaethau  anghyfrei thlon  yn  ol  mil  o boblogaeth: 


0.35- 


MAETOLaETH/JJ. 


Cyfanswm:  34 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o'r  boblogaeth 
Y ffigur  am  I960: 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oeds- 


Cyfrei thlon: 

Anghyfreithlon: 

Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau: 
(Y  ffigyrau  am  I960) 

Marwolaethau  plant  cyfreithlon  yn  ol  mil  o 
enedigaethau: 


Gwryw 


Benyw 


21  13 


12.23 

11.90 


Gwryw  Benyw 

0 0 

0 0 


0 

0 


Cyfanswm 

0 

0 


0 


Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythnos  oed:- 


Gwryw 


Benyw  Cyfanswm. 


Cyfreithlon: 
Anghyfrei thlon: 


Marwolaethau  mamau 


(Ynglyn  a beichiogi  a geni 
plant) 


0 

0 


DIM 


0 

0 


Marwolaethau  o'r  canser:  j 

(yn  ol  mil  o’r  boblogaeth)  1.79 

I960.-  0.74 


0 

0 


5 


Marwolaethau  oddiwrth  Ddarfodedigaeth  DIM 

(yn  ol  mil  o'r  boblogaeth). 


GWASANAETH  IECHYD. 

1.  SWYDDOG ION  IECHYD. 

Un  Swyddog  Meddygol. 

Un  Arolygydd  Iechyd. 

2 . CYFLEUSTERAU  LABORDY: 

Dwr:  Dadansoddiad  cemegol  gan  y Dadansoddwr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 

Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd, Conwy. 

Llaeth:  Prof ion  am  lendid,  ansawdd  cadw  a darfodedigaeth  gan  Labordy 

Iechyd  y Cyhoedd, Conwy . (Ni  chodir  unrhyw  dal  ar  yr  Awdurdod  Lleol  am 
y profion  hyn  ar  laeth) . 

3.  CYFLEUSTERAU  AMBIWLANS: 

Mae  gorsaf  ambiwlans  yn  y cylch. 

4.  CLINIGAU  LLESIANT  PLiAIT: 

Cynhelir  clinig  ddwywaith  y mis  yn  Yr  Hafan,Bala. 

5.  CLINIGAU  DARP^  GENI: 

Cynhelir  clinig  o'r  fath  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Aelwyd  yng  Nghorwen. 
6 • CLINIG  ORTHOPAEDIG: 

Pe'i  cynhelir  ddwywaith  yn  y mis  yn  Yr  Hafan,  Bala. 

7.  CLINIG  DARFODEDIGAETH. 

Pob  pythefnos  yn  Plasyndre,  Bala. 

2. 


8.  ATALHEINTIO  DIPTHERIA: 

Trefnir  ar  gyfer  atalheintio  gan  Swyddog  Meddygol  y Sir.  Geir  atalheintio 
ar  fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgolion  Gynradd  yn  gyson  a inynych.  Rhoddir  derbyniad 
da  i'r  trefniant  torn  gan  rieni  yn  y Dosbarthiadau  Gwledig. 

9.  PARLYS  LLYM  MABANDODs 

Gellir  trefnu  i atalheintio  drwy  gyd-ddealltwriaeth  a Swyddog  Meddygol  y Sir, 


10.  YSBYTAI; 

Nid  oes  yr  un  ysbyty  o fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 

11.  AFIECHYDON  HEINTUS; 

Cyfanswm  yr  Afiechydon  Heintus  (heblaw  Darfodedigaeth)  a wnaed  yn  hysbys 
yn  ystod  y flwyddyn:  190 • 


Y Dwymyn  Goch 

0 

Twymyn  y Perfedd 

0 

Y Pas 

5 

Y Freeh  Goch 

- 185 

Parlys  Ilyin 

0 

DARFODEDIGAETH. 

Achos ion  Newydd 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Ysgyfeiniol 

- 

0 

0 

0 

Anysgyfeiniol 

- 

1 

0 

1 

(Oed; 

55-45) 

MARWOLAETHAU  0 ACHOS  DARFODEDIGAETH . 

Ysgyfeiniol 

- 

0 

0 

0 

Anysgyfeiniol 

- 

0 

0 

0 

AC  HO  SI ON  MARY 0 LAE THAU . 

1961. 

Gwryw 

Benyw 

Darfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 

- 

0 

0 

Parlys  llym 

- 

0 

0 

Canser  Ystumog 

- 

1 

1 

Canser  yr  Ysgyfaint 

- 

1 

0 

Canser  y Fron 

- 

0 

1 

" (Safleoedd  Eraill) 

- 

1 

0 

Anafau  llestriog  cyfundrefn 

y nerfau 

- 

2 

4 

Afiechyd  rhydweliau'r  gal on 

- 

5 

1 

Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon 

- 

2 

0 

Clefydau  eraill  y galon 

- 

1 

4 

Clefydau  cychredol  eraill 

-■ 

0 

0 

Anwydwst 

- 

0 

0 

Llid  yr  Ysgyfaint 

- 

1 

0 

Bronceitus 

- 

1 

0 

Clefydau  eraill  y gyfendrefn  anadlu 

- 

1 

0 

Casgliad  ar  yr  ystumog  a'r  perfeddyn  bach 

1 

0 

Llid  yr  ystumog,  y coluddion  a'r 

dolur  rhydd 

- 

0 

1 

Llid  yr  elwlod 

- 

1 

0 

Gordyfiant  y chwaren  wrth  enau'r  bledren 

0 

0 

Afiechydon  eraill 

- 

1 

1 

Damweiniau  gan  foduron 

- 

1 

0 

Pob  damwain  arall 

- 

0 

0 

Camffurfiadau  Genedigol 

- 

1 

0 

21  13. 


DEDDF  CYMORTH  GWLADOL  1948. 

Ni  bu  yr  un  achos  o dan  Adran  47  o'r  Ddeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 


GLMWEI THDR  A BWYD. 

Ni  fu  yr  un  erlyniad  o dan  y pennawd  hwn.  Rhoddwyd  cyngor  yn  ol  yr  angen. 


3- 


ADRODDIAD  BLYHYDDOL  YH  AROLYGYDD  IECHYD  - 1961. 


1.  CiUITHFFOSIAPTH;  Rhoddwyd  caniatad  i amryw  o breswylwyr  Y Frongoch  i gysylltu  i 
garthffosiaeth  newydd  Lerpwl.  Gallai'r  cynllun  hwn  gyfa.rfod  angen  y pentref  i raddau 
mawr.  Troswyd  un  ceudy  sych  arall  yn  geudy  dwr  yn  L 1 an uw c hi 1 yn . Cymerwyd  camrau  i 
ddelio  a dau  geubwll  oedd  yn  gorlifo  ym  mhlwyf  Llandderfel. 

2.  CYFLENWAD  D$R;  Penderfynwyd  estyn  y bibell  ddwr  o Dy'nygwrych  i Dy  Isaf ,Llwyneinion. 

Deil  yr  angen  am  gyflenwad  dwr  priodol  rhwng  Llanfor  a Glanrafon.  Y mae  cynllun  ar 
droed,  a disgwylir  y bydd  cychwyn  ar  y gw aith  yn  ystod  y flwyddyn  neu  ddwy  nesaf. 

Gosodwyd  sampl  bacteriolegol  yn  y Dosbarth  I - Boddhaol.  Dengys 
sampl  cemegol  fod  cyflwr  organaidd  y dwr  yn  foddhaol,  ond  ei  fod  yn  debyg  o rydu  metel 
a'i  fod  yn  cynnwys  0.57  rhan  o gopr  y miliwn.  Nid  yw  hyn  yn  niweidiol  i iechyd  ond 
gall  staenio  baddonau  a basnau  ymolchi. 

D%  Y CYHGOR. 


Yn  y Ty 

Pibell 

allan. 

Hifer  y Poblogaeth 
Tai  (Amcangyfrif ) 

Hifer 
y Tai 

Poblogaeth 
(Mcangyfrif ) 

Llandderfel 

100  312 

8 

9 

Llanfor 

CO 

CO 

CM 

21 

28 

Llangywair 

10  31 

- 

Llanuwchllyn 

125  590 

4 

Llanycil 

, 

95  296 

3 

4 

5 .  YSBWRIEL;  Rhoddir  gwasanaeth  wythnosol  i saf le  carafan  preswyl  y Frongoch  am 

gydnabyddiaeth  o £35  7 flwyddyn. 

4.  CASBETHAU:  Llwyddwyd  i ddelio  a mv/yafrif  yr  achosion  a gododd  heb  gymeryd 

camrau  cyfreithiol,  ond  bu  raid  defnyddio  rhybudd  ffurfiol  unwaith. 

5.  CiiRAFAMAU : Trwyddedwyd  pum  safle  newydd  - pedair  o garafannau  unigol  ac  un 

safle  o bum  carafan.  Ychwanegwyd  at  rif  dwy  o'r  safleoedd  eraill.  Penderfynodd 
perchen  un  trv^rydded  ddirwyn  ei  safle  i ben.  Rhoddwyd  sylw  i amryw  o safleoedd 
anghyf reithlon . 

6.  FFRTRIOEDD ; Ni  ddarganfuwyd  unrhyw  gamwedd. 

7.  DIF  A PL/ii  Penodwyd  Sv^yddog  Pla  newydd  ym  mis  Ebrill  a dechreuodd  ar  ei 

dyletswyddau  ddechrau  Mai.  Yr  oedd  ?/edi  archwilio  377  0 ffermydd  a naw  adeilad  arall 
cyn  diwedd  y flwyddyn,  ac  wedi  gwenwyno  mewn  17  o achosion  lle'r  oedd  llygod  yn  bla. 

8.  TAIs  Cwblhawyd  y gwaith  o roi'r  mwynderau  safonol  mevm  tri  ty,  a thalwyd 

tri  cymorthdal  llawn.  Ki  chodwyd  un  ty  newydd  yn  ystod  y flwyddyn.  Derbyniwyd 
ymrwymiad  ffurfiol  i beidio  gosod  tai'r  Byrgoed, Llandderfel,  i bwrpas  byw.  Bu 
gohebiaeth  a Phwyllgor  Tenantiaid  Glanllyn  ynglyn  a thai  anaddas  ar  yr  Ystad.  Deliwyd 
ag  -un  achos  o dy  wedi  ei  orlenwi. 

9.  Y DDEDDF  RHENT.  Hi  dderbyniwyd  cais  am  Dystysgrif  Cywair  Drwg. 

IQ.  BWYD.  Ildiwyd  bwyd  anaddas  ar  bedwar  achlysur  yn  ystod  y flwyddyn. 

Cofrestrwyd  dwy  siop  i bwrpas  gwerthu  hufen  ia  parod.  Hi  erlynwyd  neb  am  beidio  a 
chydymffurfio  a'r  Rheolau  Bv/yd.  Cyf lwynwyd  adroddiad  i'r  Swyddog  Meddygol  ar  y plant 
a fu'n  sal  yn  Ysgol  y Sarnau.  Dilynwyd  hyn  i fyny  ag  adroddiad  ar  gyflwr  ceginau  yr 
ysgolion  yn  y dosbarth. 

11.  TY  LLADD.  Kid  oes  ty  lladd  yn  y dosbarth. 

12.  PWLL  H0FI0.  Hid  oes  pwll  nofio  yn  y dosbarth. 


4. 


NIFER  A RATUR  YR  YMELIADATJ 


Y DEDDFAU  ISCHYR. 


1. 

Carthf fosiaeth 

190 

2. 

Cyflenwad  Dwr 

91 

3. 

Ysbwriel 

16 

4- 

Casbethau 

65 

5. 

Carafannau 

78 

6. 

Ffatrioedd 

6 

7- 

Siopau 

22 

8. 

Difa  Fla 

22 

Y DEDDFAU  TAI. 

1.  Cyffredinol  161 

2.  Y Ddeddf  Rhent 

Y DEDDFAU  EUYDs 

1.  Bwyd  Anaddas  8 

2.  Paratoi,cad.w  a gwerthu  bwyd  J>2 

AMRYWIQL; 

1.  Amrywiol  19 


RHYBUDDION . 

Anfonwyd  Cydymf  f urf iwy  d « 

Rhybuddion  Rliagarweiniol  16 

Rhybuddion  Ffurfiol  3 


15 

3 


